WikipediA 

Wikang Chamorro 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Chamorro (Chamorro: Finu' Chamorro or 
Chamoru ) ay isang wikang Austronesyona sinasalita ng 
mahigit 47,000 tao (35,000 tao sa Guam at 12,000 sa 
Northern Mariana Islands).^ 

Ang mga gumagamit ng Chamorro ay bumaba sa mga 
nagdaang taon, at ang mas maliliit na henerasyon ay mas 
malamang na malaman ang wika. Ang impluwensya ng 
Ingles ay nagsagawa ng endangered na wikang ito. Sa 
Guam, ang bilang ng mga nagsasalita ng Chamorro ay 
lumubog sa mga nakalipas na dekada, habang nasa mga 
Northern Mariana Islands ang mga batang Chamorros ay 
nagsasalita pa rin ng mahusay na wika. Ito ay dahil sa 
pag-promote ng gobyerno ng Estados Unidos sa 
paggamit ng Ingles. 

Mga sanggunian 

1. Chung, Sandra. 1998. The design of agreement: 
Evidence from ehamorro. University of ehieago 
Press: ehieago. 


ehamorro 

Finu' Ohamorro 


Sinasalitang 
katutubo sa 
Etnisidad 
Mga katutubong 
tagapagsalita 
Pamilyang wika 


mga isla ng Mariana 


Mga wikang ehamorro 
(95,000 eited 1990- 
2010) 

Austronesian 

- Malayo-Polinesyo 
(MP) 

- Nuelear MP 

■ Sunda-Sulawesi? 

■ ehamorro 


Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa wm Guam 



n Northern Mariana 

Islands 


Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

eh 

ISO 639-2 

eha 

ISO 639-3 

eha 


















PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


$ Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang__Chamorro&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Chamorro&oldid=1628421" 


Huling pagbabago: 09:21, 21 Marso 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 













